& 


MARWNAD 


AR FARWOLAETH 





PRICE, 





T1 MRS. GRACE 


& 
Sinínyl draig y» Captain TDrite o ddTatforo, 
H. YN SIR FORGANWG» 
Yr Hon a ymadawodd â'r byd yr. 16 o Dachwedd, 1780: 
“ Yn y: 37 Flwyddyn o'i hoed: wedi bod yn briod 


/ 


—ŵ^GOGe<—- 


? â Mr. Price ì2 Mlynsdd. 
| i 
W 


n ' Men eedd Wraig fonheddig, nìd yn wnig o dylwyth goyuchel, O ddygiad êa 
i fynu, ac o rinweddau moesol, ond nefyd goruwch y cwbl wedi dyfod 
aenabod yr Arglwydd iesu; ac yn ei holl fywyd a'i hymarweddiad yn byw 

Ê ; yn addas i'w phroffes; yn llawn o bob rhinweddau nefol, uriondeb, ffydd, 
d addfwynder, tosturi, haelioni, gostyngeiddrwydd, a chariad at bawb, gwlad 

a theulm, ac yn enwedig at eglwys Crist, i'r hon yr oedd ni yn fam, yn 

chwaer, ac yn fammaeth ffyddlon. Ac yn ei chlefyd diweddaf, yr hwn 





; , ; 
y eedd y Pleurisy, a ddangosodd y. fath ffydd, gwroldeb, amynedd, a bodd- 
lendeb, ac synnodd ar bawb ag oedd yn presennol. Ac a ymadawodd â'r 
; byd tan ganu, î 
v) * 
“69 Iachawdwr pechaduriaid, 
Sydd a'r gallu yn dy law,” &cs 
<l. 
ÂN. CAERFYRDDIN: 


ARSRAFFWYD GAN M. JONES; YN HEOL-Y-PRIOR. 


* 


/ 18594, 





—— 





î 


MARWNAD, &c. 


— A. NO 


N ' 7 EDI addunedu ganwaith, 
Addunedau cedyrn cry', 


Na alarwn 'nol neb dynion 

Sydd o fewn y nefoedd fry; 
Ond y newydd o Forganwg, 

'Nynnodd ynnwi alar gân, 
Cariad losgodd fy adduned, 

Ac a'i gwnaeth hi'n ulw mân, 


2 Nifeddyliais I fod cariad , 

Y fath gadwyn gadarn gre', 
Ac a rwymai ddyfnder daear 

Yn un clwm wrth uwchder ne', 
Nes i angau dd'od i Watford, 

A dwyn perl oddi yno ma's, 
Y ffyddlona un i'r eglwys 

Etto droedodd daear lâs. 


3 Watford! Watford! trwin yw'th (iìeder, 

A disymmwth daeth dy lo's, 

'Trow'd dy haf yn ddyfnder gauaf, 
'Trow'd dy forau'n dywyll nos; 

Newydd athrist lanwodd glustiau, 
Tannu wnaeth fel môr ar led, 

'Trwy bob cangen faith o Gymru, 
Ag sy'n Iesu'n berchen cred, 


& Mae'r pregethwyr o bob doniau, 
O bob graddau yn gyttun, 
Wedi tannu maes y chwedel, 
Ladd o angau nefol ddyn ; 









4 


Hi 'madewodd oll a welir 

Mewn tangnefedd pur a hedd, 
Ae yng nghapel oer Caerffili 
Rliowd hi orwedd yn y bedd. 


Hi orch'mynodd Price ei phriod, 
Priod ffyddlon iddi erio'd, 

1 gadwraeth ac i ofal 
Hollalluog ffyddlon Fod; 

Ac hi aeth i gôl y priod, 
Âm ei bywyd rhoddodd iawn, 

Ac a'i cliriodd o'i holl ddyled 
Ar Galfaria un prydnawn, 


'Roedd hi'n barod, 'roedd hi'n credu, 


Wrih holiadau dwys eu sail, 
Chwilio credu, chwilio eilwaith, 
Chwilio'n gynta', credu'nail ; 
Ond pan aeth hì i lan yr afon, 
Gweled dyfnder maith y dw'r, 
Daliodd afael gref heb ollwng, 
Mewn iachusol ddwyfol ŵr. 


Ac ni's eollodd megis Harfey 
Arno fyth o'i gafael gref, 
Ond hi dreiddiodd i'r lan arall, 
: Wrth ei ystlys gadarn ef; 
Yneillaw y'ngrym y dyfroedd, 
'Roedd spienddrych gloyw clir, 
Trwyddo 'roedd hi'n gwel'd yn olau 
Wastad maith y bywyd dir. 


Ac wrth wel'd y wlad mewn golwg, 
Hi ddechreuodd ar ei chân, 
Angau'n bygwth, bithau'n swnio 
^R anthem bur o hyd y'mlaen; 
Oriau chwech cyn cael yr ergyd, 
Canu wnaeth fel hyn i ma's, 
Pawb o ddautu'r gwely'n synnu, 
A rhyfeddu dwyfol ras. 





2 i 


UM 9_O Iachawdwr pechaduriaid, 
Ŷ Sydd a'r gallu yn dy law, 
Hwylia'm henaid, ebe hi, 'n fuan, 
Dros y cefnfor garw dra ; 
Ga | Gad i'r wawr fod o fy wyneb, 
j Rho fy enaid lesg yn rhydd, 
Nes i'r haul-wen ddisglair godi, 


Tywys fî wrth y seren ddydd. 


10 Yno o rhwng eì ffryns yn wylo, 


A 
Hedodd ei henai! pur i'r lan, 
Ac angylion yn ei dd-rbyn, 
NE 'Tan eu haden yn y tan; 
b. Yno ei ddwyn trwy fai'h fyddinoedd 


O gythreuliaid o bob rhyw, 
A'i aurhegu'n bwrcas Ieu, 
'N bur o flaen gorsedd-laingc Duw. 


11 Dwy ar bymtheg mlwyd ar hugain, 
Ca'dd hi fyw yn my” y, groes, 
Wyth o hyny bu hi'n ff. d lon 
Í ddioddefodd duwyfo! Joes; 
Ac fel un o goed Parad vs, 
: Trwy'r holl ddyddiau yma gawn, 
8 |.Ŷ Bob rhinweddau íIrwytl:>: bywyd, 
Arni'n pyngo'n beraid iawn, 





12 Mae fy meddwl yn cyrwv iro, 
Weithiau i'r dwyrain, weithiau i'r de', 

'Mofyn Whitefield fry yn ! lundain, 

“|v Whitefield yntau yn y oc; ^ 

Mofyn Grace Price draw ; Watford, 
Anwyl hithau heb friw n> phoen, 
a|&: Gydâ miliwn wrth yr oreu 
Faingc yn moli'r addfwn Oen. 


13 Mi freuddwydiois mod i'n rhodio 
Neuadd Watford un prydnawn, 
” i. (Fe wna brenddwyd India u Loegr, 


Mon, a mynwe yn agos iev'n A 





6 






Âc im' gwrdd ag angau'n siglo, 

” Ac yn chawrae eì gongcrol gledd, 
Wedi gyru'r wraig anwyla” 

Lawr oddi ynoi waelod bedd, 


14 Mi ofynais pa'm trywanodd 
Un yn anwyl oedd o hyd, 
Gan ei phriod, gan ei theulu, 
Gan yr eglwws, gan y byd ? 

Fod ê'n greulon didrugaredd, 
Fyn'd i'r baradwysaidd ardd, 

Eglwys Iesu, torri oddi yno, 
Un o'r blodau mwya” hardd, 


15 Lle roedd mil, a mil drachefa 
O rai diffrwyth yn y byd, 
Deillion, eloffion, gwiwedigion, 
, Oedd yn chwyddo'r trethi o hyd ; 
' Meddwon, lleiddiaid, afreolus, 
Neu orthrymwyr, meÌldith ryw, 
Gado rbei'ny wnaethost angau, 
Lladd y fenyw orau'n fyw. 


46 Fe'm hattebodd, minnau'n crynu, î 
Arfaeth barodd hyn yn awr 
Nid wy'n sengu 'stafell wely 
Ond wrth arch y nefoedd fawr: 
Weithiau perir i mi dynnu 
Maes ar frys fy nghleddyfnoeth, 
Taro'r plentyn heb drugaredd 
. Êr is wythnos daeth o'r groth, 


, 


17 Ond caiífcant a deg o flwyddau, 
yn'd tros goryn ambell un, 
Er yn gro«s i bob disgwyliad, 
yn rhoi nghleddyf ynddo 'nglyn 
Ae fe b:rir im' rai prydiau, 
Er y galar, er y cri, 
Daro'r “engeyn un ar hugain, í 
Ag Ío'n dyfod idd i'w fri, 





ï 





18 Ŷn ol trefn nef gosodwyd, 
Nid yn fyrach, nid yn hwy, 
I ddyn fyw, ac i ddyn farw, 
I gaeliechyd, achael clwy; 
Ni's gall phisic, ni's gall medswn, 
Ni's gall meddyg îs y nen, 
Estyn awr at fywyd brenin, 
Pan del arfaeth nef i ben. 


19 Panlefarodd angau felly, 
Mi ddihunais o fy bôn, 
Ac mi welais mai nid addas 


MS. Pwyso o neb ar fywyd dyn ; 
5. Myn y nefoedd fawr ei hamcan, 
**, . Ac feâ Duw a'i waith i ben, 
(? Pe bai'r diluw'n soddi'r ddaear, 
. 5 Pe bai tân yn llosgi'r nen. 
| 8 : 20 Ac 'rwi'n teimlo mai oferedd 
eÂ, _ Yw meddyliau o fyw yn y byd, 
. Adeiladu, harddu teiau, 


Casglu cyfoeth mawr y'nghyd ; 
Caru gwraig a glynu wrthi, 
Ymddifyrru yn nheg ei gwedd, 
Th Hono'n diangc mewn munudyn, 
Arnai lawr i waelod bedd, 


21 Ond er hyny y mae hiraeth 
Yn yreglwys fawr y'nglyn, 
Ond yn benna', fel mae'n addas, 
ws ' Yu 'mysgaroedd Price ei hun; 
Colli gwraig wnaeth ef a chymmar, 
Ffyddlon iddo pob peth trwy : 
db Ninnau goll'som fm: Israel, 
Mammaeth heb ei bh hi mwŶ« 


y £» Âc am hyn rhof raf! i'i doniau, 
â Cariad sy'nfyn.vr1: mla'n, 
? Fel bwi'n canu mw wylo, 


Fel bwi'n wylo my xr iân; 








8 


Trech yw'r oariad nâg y diffodd, 
Nid oes fllam i gael mor gre', 
A chredadyn ar y ddaear, 
At eì gyfaill yn y ne”. 


93 Canu 'rwyf i'r wraig larieiddia', 
Garediccaf un erioed, ' 
Ag a welodd fro Morzanwg 
Er ca'dd bro Morganwg. fod; 
Y mae hiraeth trwy fy nghalon, 
Prin 'rwi'n credu mai gwir yw 
iddi fyn'd o Walford allan, 
Dod hi yn Watford etto'n fyw. 


24 Mi ddych myga ei bod hi'r awr hon 
'Rhyd y gerddi wrth íy nghlun, 
Megis Jones, yn dangos llysiau, 
A dweud enwau pob yr un ; 
Ysbrydoli pob blodeuyn, 
Wrih ei liw ac wrth ei flas, 
Nes gwneud gardd heb wybod í imi, 
Yn blanhigion dwyfol ras. 


25 Dyma'r Wn a'thraw'r carnasiwn, 
Dyma'r tulip hardd ei liw, 


Onid yw rhai'n (fy mrawd) yn debyg 


* I rasusau nefoe6d Duw; 
Daccew'r lili berarogiaidd, 
On'd yw hona megis gras, 
Sydd yn perarogli'r ardal 
Ddedwydd honno torro e' ma's. 


' 26 Mi debyga ei bod hi'n darllen, 
i A chrynhoi fy llyfrau y'nghyd, 
Ac yn nodi'r hymnau hyny, 
Ag oedd fwya'n mynd a'i bryd : 
Nen ynte'n dângos hên bregethau, 
A'r dalenau hyny ca'dd, 
ra eu darllen, oleu'r nefoedd, 
A rhyw ddwyfol nefol flas, 








9 





o7 Mi debyga 0 faen cannoedd, 
Mod i yn mbulpid mawr y gtets, 
Yn pregethu gyd â'r awel, 
Heb arswydo dim o'r n08; 
ì Grace yn eistedd ar fy neheu, 
; Ac yn drachtio dyfroedd byw; 
Ac o'wn I yn eu tywallt allan, 


e2 


Wedi eu cael tan orsedd Duw. 


' eg Mi debyga eì bod hi'n dangos 
Addurnamryw liw a llun, 

id. Caeadlen weithiodd hi yn wyryf 
a A'i nodwyddau bach ei hun; 
los Gwely i'r pregethwyr orwedd, 

J 'Nol eu chwys a'u taith o bell: 
Y? Dychymmyg yW» nid yw hì yma, 

Mae mewn cwmp'ni lawer gwell. 


! 7 99 Mae'n rhaid credu ìddi farw, 
4 Ond mae fy ysbryd gwên yn wn, 
Gydâ Phrice yn cyd-alaru, 
Price ymddifad wrtho ei hun: ; 
4 Dyw hi ddim o fewn y gegin, 
Pl. Nid oes beddyw Swn ei thraed, 
Mw Yn yr hâl nac yn y parlwr, 
Mae o fewn y nefol wlad, 


30 Gydâ Cenic, Watts, a Harfey, 
Whiteflield, Luther fawr eì Íri, 
6 Jerom, Cranmer, Hus, a Philpot, 
AU A merthyron nefol lu; 
Myrdd o wragedd ddihangasant, 
So 'Trwy ddyfnderoedd dw'r a thân, 
' Oll o flaen y faingc yn can 


>R, baradwysaidd nefol gân. 


'l* 51 Mae pob dyn yn mbalas Watford, 
Ì Nawr yn rhoi och neidiau trw PR, 
Mae calonnau pawb o'r teulu, 


Fel yr eira, fel y plwm; 





10 


Mae'r adeilad hardd sydd ynddo, 
Pob creadur yn gyttun, 

Yn cyd-riddfan ac och neidio, 

Hyd nod Parot bach ei hun, 





92 Yn y capel, tan yr allor, 
Mae ei chorph mewn melus bân, 
Yno'n llonydd, 'dyw hi'n clywed, 
'Teimlo, nac yn gweled dyn; 
'Doesna chylch, na thwrf, na therfysg, 
Rhyfel, gwaedd, na daear-gryn, 
Dim ond udgorn ŷr arch-angel, 
All ei dodi ar ddihun, 


93 Hi ddaw fynu gydâ'r werin 

Ddisglair, berffaith, ddwyfol wiw, 

Pwrcas gwerthfawr pen Calfaria, 
Priodas-ferch lân fy Nuw; 

Lawr o'r nef esgynna ei henaid, 
Obry i waelod dwfn fedd, 

Yna yn un mewn mawr lawenydd, 
Ant i'r briodasol wledd, 


84 A phe c'negid iddi heddyw, 
Fynydd enang yn Peru, 
Âm roi tro i neuadd Watford, 
' At ei hanwyl etto i fyw; 
Pan o ffynnon bywyd unwaith, 
Yn y nefoedd yfodd Grace, 
Ni's gall dim a welodd llygad, 
Ar y ddaear roi iddi flâs, 


35 Nid rhyw angladd oedd yn Watford, 
| Pan aeth gwraig rinweddol wiw, 
I Gaerffili i gael ei chladdu, 
Ar ol golwg dynol-ryw, 
Ond priodas oedd ei hangladd, 
Gwely priodas oedd ei bedd, 
. Er na wele pawb o honynt 
“Roedd angylion yn y wledd, 





ŷ 



































11 






36 'Roedd seraphiaid yno'n gweini, 
Pan y rhowd ei chorph ìi lawr, 
A'r Messia ei hun yn gwenu, 
Ar yr orsedd ehang fawr; 
Cherubim yn canu hymnau, 
Tramwy mawr o'r ddae'r i'r ne', 
A gorfoledd gan gerubiaid, i'a 
Ddiangc sant o'r byd i dre'. | 


87 Hi ymborthodd ar y manna, 
O fan i fan yn hyfryd iawn ; 
Yma'r boreu o'r ffynnon loyw, 
^ O'r winwydden draw brydnawn ; 
Yn Llangann o tan y pulpid, 
l ?Roedd ei hysbryd, 'roedd ei thre', 
( 'Tra fai Dafydd yno'n chwarai 
b 'N beraidd ar delynau'r ne”, 


| | sŵ 38 Tesu'r testun, Iesu'r bregeth, 
bu Iesu'r ddeddf, a Iesu'r ffydd, ' 
WN Meddai Jones, a,hithau'n atteb, | 
Felly mae, ac felly bydd ! 4 
| î Ac ma'i heddyw'n profi'r geiriau; 
i Ac yn dweud gwirionedd yw, 
»« * Nid oes dim dâl son am dano, 
Ond Iachawdwr dynol-ryw. 


4 39 O Nathaniel! ffrynd y nefoedd, 
Ffrynd yr eglwys fawr bob um, 
Tithau gollaist, er dy alar, 
* O'th gariadau'r penna' ddyn; 
Yfodd d' eiriau gydâ phleser, 
R Bwytodd hwynt fel manna pur, 
FN Ac a brofodd yn ei bywyd, 
| Bod dy athrawiaethau'n wir. 





'|, 40 Price yr Ynad, ti gest golled, 
Rwymodd Asthma ar dy 'stôl, 

î Aeth dy ferch i ganol nefoedd, 
; Fe'ih adawyd dithau ^nol; 






12 






Ares ronym irwy amynedd, 
Yn y dyrus anial dir, 

Ti gel gydâ gwraig y capten, í 
Ganu anthem cyn bo hir, 1 







41 Mi wna ngorau ar fod ei henw, 
Yn swnio'n beraidd iawn i ma's; 
Lawn mor belled ag mae cymro, 
Yn berchen dwyfol nefol ras, 
Fe gaiff Mon, a Fflnt, ac Arfon, 
Pembro i wybod mai gwir yw, 
I Forganwg esgor hithau 
Ar gredadyn uwcha' ei ryw. 













42 William Williams wnaeth y gwersi, 

Ag oedd yn eì charu'n fawr, 

Dechreu'r nos mewn fflam o hiraeth, 
Rhodd' ei bin 'sgrifennn lawr, 

Ni orphwysodd ef ond rhedeg 
Yn ddiattreg yn y bla'n, 

Nes oedd tri ar gloch y borew, k 
Yn gwneud teríyn ar y gân, 











DIWEDD, 









dauat reng uu uu aidd 





€ucrfyrddin Argraffwyd gan M. Jenes. 





